CL4.iT WYWWAWUM, 

ER COE AM Y 

D.DAMWAIN AESWYDUS 

A gymerodd le ar foreu dydd Sadwrn, y 26fed o 
Ragfyr, 1863, yn Maesteg, trwy i 

tS © LOWYB 

GOLLI EU BYWYDAU. 


A ganlyn yw enwau ac oed y dyoddefwyr :—William 
Isaac, 40; John Beyan, 53 ; David Williams, 44 ; David 
YViliiaras, 14 ; David John, 31 ; David Edwards, 29’; 
Dávid Rees, Panwr, 38; William Elias, ‘27J; W illiam 
Dávies, 23; David Jones, 21 ; Morgan Thomas, (Der- 
wyddyn,) 22 ; jBenjamin Rees, 17 ; Dennis Mahony, 14 ; 
a William Gower, 11. 


a gyfansoddwyd gan 
J. W. JONES,- (Ieuan Nantyglo.) 


h (ìwyliwn a gweddiwn, canys yn yr awr ni thybiwn y 
daw Mab y dyn.” 


Beth yw’r cwynfan mawr a’r galar 
Gan gyfeillion hawddgar íawn, 
Trwy’r ardaloedd yma beunudd, 

0 foreuddydd hyd brydnawn, 
Àngau ingol creulon elyn, 

Sydd yn peri dychryn mawr, 

Yn ddisymwth mae yn tori 
Ein cyfeillion cu i lawr. 

0 bwll y Morfa daeth mor sydyn 
Gan achosi galar trist, 

I berth’nasau a chyfeillion, 

Y mae lluoedd yno’n dyst; 0 



% 


Llawer gwraig a mam gariadlon, 

Trwy Aberavon a’r Taibaeh, 

O waith y ddyrnod drom a gawsant, 
Byth ni theimlant galon iach. 

A ehyn i’r gryddiau yno sychu, 

Trwm mynegu hyn i chwi, 

Daeth ar dro i waith y Llwyni 
Mae’n anhawdd traethu fel y hu ; 
Dynion gwrol wrth eu gorchwyl, 

Yn gorfod marw yn eu nerth, 

A chefnu ar y byd a’i bethau, 

A gadae! pob peth. sydd o werth. 

Mamau yno geir yn wylo, 

Gwragedd hefyd yr un wedd, 

Wrth gofio’u gwyr a’n plant anwylgu 
A ro’d i ìbydru yn ybedd, 

Cofio am eu melus droion 
Sy’n tori eu calonau bwy, 

Ond gobeitbio eu bod heddyw 
Yn moli’r Oen am íarwol glwy. 

Ar derfyniad yr ben flwyddyn, 

Y bu’r ddamwáin bynod bon; 

Llawer un sydd yn galaru, 

Llawer nn brudd eu bron, 

Nid angofiant am fis ühagfyr, 

Am y flwyddyn daunaw cant 
à'tì: ir a thrigain gfdfthv®y, 

Pan gymerwyd rhai’n i bant. 

Yn ddisvmwth ’nol yr hanes, 

Y Damp a daniodd àrnynt hwy 
Dynion gwrol yn eu iechyd, 

Yn gorfod dyoddef marwol gJwy, 
Gwyr yn ’madael ’nawr a’u gwragedd, 
A’r plant byehain yr un wedd; 

A meibion Hon o waith yr angau 
Yn eael eu cludo lawr i’r hedd. 


3 


pan yn codi o’u gwelyau, 

Yn y boreu a myn’d i ffwrdd 
At eu gorchwyl fel arferol, 

Tro rhyfeddol ddaeth i’w cwrdd ; 

Pan wrth eu gwaith ar d’rawiad amrant, 
Dychmygant gwelant angau ’n dod, 
lthaid oedd ufyddhau i’r alwad, 

Gyda’r genad is y rhod. 

Mewn peryglon mae y glowyr 
Fos a dydd; gwirionedd yw, 

Ond er hyn yn anystyriol, 

Y mae llawer un yn byw, 

Ychydig iawn oedd rha’io yn feddwì, 

Pan yn dechreu gorchwyl gwaith, 
Buasai angau ’n dod mor sydyn 
I roddi terfyn ar eu taith. 

Dylem wylied a gweddio 

Nis gwyddom ddim pa ddydd, pa awr, 
Y daw angau glas a’i gleddyf 
Yn ei rwysg i’n tori lawr ; 

O na allem bawb o bonom 

Fod yn barod cyn daw’r dydd, 

A ehyn rboddi ein cyrff i orphwys 
Obry yn isel yn y pridd. 

Ar ol cynal y trengoliad, 

Eu cyrff i’r ddaear raid oc-dd myn 3, 
Llawer un oedd yn galaru, 

Pan yn claddu eu anwyl ffrynd ; 

Plant yn wylo aru eu tadau, 

Wrth eu bedd.au ar y pryd, 

A mamau hefyd am eu meibion 
Fu gariadlon yn y byd. 

Gwragedd hoff a mamau mwynion, 
Mewn amÿnedd ceìsiwu fod, 

Bawb yn barod eyn daw’r alwad, 

Yna cenweb beraidd glod ; 
Ymbaratown cyn delo angau, 


4 


Yn ei rwysg i’n tori lawr, 

Ac ymdrechwn am gael myned, 
At y llu sydd uwch y Uawr. 

Hen ac ieuanc hoff ystyriwch, 

A gwybyddwch y dawr dydd, 
Y bydd raid i chwithau fyned, 

I gydorwedd yn y pridd ; 

A chyn del y diwrnod hynod, 
í’n cyfarfod is \ nen 
Y T mdrechwn bawb adnabod Iesu, 
IJYn f’o'n gweiddi byth, Amen. 



T Jones, Argroffiydd, tỳc , Commmerciaí-pia ee, Áberdar, 


